માંતોમાં 


માંતોમાંછે 


શંકર 


ચિત્ર : પુલક બિસ્વાસ 


એક સાંજે રવિએ એક કેરી ના ઝાડ 
ની ડાળી પર એક ખિસકોલી અને 
એના બચ્ચા ને બેસેલા જોયા. 


એ એક પાકેલી કેરી ને પકડી ને સાથે 
મળીને ખાઈ રહ્યા હતા. 


રવિએ એક પથ્થર ઉઠાવ્યો અને 
ખિસકોલી પર ફેંક્યો. 


દ્ધ 


ઈ. 
ળ 


- 
ક 
દ્વ 
નુ હા 


ખિસકોલી ની માં ડરી ગઈ. એણે કેરી છોડી 
દીધી. કેરી જમીન પર પડી ગઈ. 


પણ ખિસકોલી ના બચ્ચાએ હજી કેરી પકડી 
રાખી હતી, એટલે એ પણ જમીન પર પડી ગયું. 


નાની ખિસકોલીએ ભાગવાની કોશિશ 
કરી, પણ રવિએ એને પકડી લીધી અને 
એને લઈને ઘર તરફ દોડયો. 


રવિએ ખિસકોલી ની માં ને એની પાછળ 
રડતા સાંભળી. 


રવિ ને ખિસકોલી નું બચ્ચું બહુ ગમ્યું. એ 
એને એક પાળેલા પ્રાણી ની જેમ રાખવા 
ચાહતો હતો. એણે ખિસકોલી ના બચ્ચા 
ને એક પાંજરા માં રાખ્યું અને એને 
પોતાના શયનખંડ માં લઈ ગયો. 


રવિએ થોડા મમરા અને એક કટોરી 
પાણી પાંજરા માં રાખ્યા. એ પછી રવિ 
રમવા ચાલ્યો ગયો. 


રવિએ એના પાળેલા પ્રાણી 
સામે જોયું. ખિસકોલી ના 
બચ્ચા એ મમરા ખાધા ન 
હતા. પણ કેરી ના થોડા ટુકડા 
પાંજરા માં પડયા હતા. 


તેથી રવિ ને ખબર પડી કે 
ખિસકોલી ની માં કેરી ના ટુકડા 


એના બચ્ચા ને ખવડાવવા 
લાવી હતી. 


રવિ જયારે ઘરે પાછો ફર્યો ત્યારે અંધારું થઈ ગયું હતું. એ 
એના પાળેલા પ્રાણી ને જોવા દોડયો. 


એણે ખિસકોલી ની માં ને પાંજરા પાસે બેસેલી જોઈ. એના રૂમ 
માં આવતા જ એ બારી માં થી બહાર ભાગી ગઈ. 


રવિ ચાહતો ન હતો કે ખિસકોલી ની માં એના રૂમ માં આવે અને 
એના પાળેલા પ્રાણી ને ખવડાવે. એટલે રવિએ બારી બંધ કરી 
દીધી. પછી રવિ જમવા ચાલ્યો ગયો. 


જયારે એ પાછો આવ્યો ત્યારે 
એણે જોયું કે ખિસકોલી ની માં 
બારી ની બહાર બેઠી હતી. 


એ એને ભગાવવા માટે દોડયો. 
જેવી રવિ એ બારી ખોલી 
ખિસકોલી ની માં ગાયબ થઈ 
ગઈ. 


રવિ એક ખુરશી પર બેસી ગયો 
અને એક પુસ્તક વાંચવા લાગ્યો. 
પણ એની આંખો એકધારી બારી 
પર હતી. 


થોડી વાર માં એણે બહાર કંઇક 
ચાલતું જોયું. ખિસકોલી ની માં 
ફરીવાર આવી હતી. 


રવિ, ખિસકોલી ની મૉં ને 
ભગાવવા ચાહતો હતો. એણે 
એક ડંડો લીધો અને જલ્દી 
થી બારી તરફ દોડયો. 1 


પણ ખિસકોલી એના ત્યાં 


પહોંચવા પહેલા જ જઈ 
ચુકી હતી. 


રવિ ગુસ્સા માં હતો. એ બારી તરફ દોડયો. પણ ખિસકોલી બહુ 
ચપળ હતી. એ અંધારા માં ગાયબ થઈ ગઈ. 


રવિ એ એના દંડા થી બારી ના ચોકઠાં પર પ્રહાર કર્યો, જેથી 
ખિસકોલી નજીક હોય તો ડરી ને ભાગી જાય. 


એ પછી એ પાછો ખુરશી પર બેસી ગયો. થોડી વાર માં 
ખિસકોલી ની માં ફરી બારી પાસે આવી. 


એણે રાહ જોઈ, અને રાહ જોઈ, 
પણ ખિસકોલી ફરી આવી નહીં. 


હવે મોડું થઈ રહ્યું હતું. રવિ એ 
વિચાર્યું કે જ્યાં સુધી એ ત્યાં છે 
ત્યાં સુધી ખિસકોલી ની મોં રૂમ માં 
આવવાની હિમ્મત નહીં કરે, એટલે 
એ સૂવા ગયો. એણે લાઈટ ચાલુ 
રાખી. 


કા - 


રવિ એના ગાદલા માં સૂતો-સૂતો 
બારી ને જોતો રહ્યો. એ સૂઈ ન 
શક્યો. 


ર ી રૂ રવિ ખિસકોલી ની માં ને મારવા 

ચાહતો હતો જેથી એ પાછી ન આવે. 
એ પડદા ની પાછળ છુપાઈ ગયો 
અને ચુપચાપ ખિસકોલી ના 
આવવાની રાહ જોવા લાગ્યો. પણ 
ખિસકોલી ની માં આવી નહીં. રવિ 
બહુ વાર સુધી ત્યાં ઉભો રહ્યો. 


ખિસકોલી ની માં ફરી આવી. રવિ જોવા 
ઈચ્છતો હતો કે એ શું કરશે. એટલે રવિ 
હલ્યો નહીં અને કોઈ અવાજ ન કર્યો. 
ખિસકોલી થોડીવાર બારી માં બેસી રહી, અને 
ધ્યાન થી બધી બાજુ જોતી રહી. પછી એ 
ધીરેથી એના બચ્ચા ને બોલાવવા લાગી. 


ખિસકોલી ના બચ્ચા એ ધીમેથી રડતા-રડતા 
એની માં ને ઉત્તર આપ્યો. મોં થોડીવાર ચૂપ 
રહી. એણે ફરી એના બચ્ચા ને બોલાવ્યું. 
નાના બચ્ચા એ પહેલા ની જેમ જ ઉત્તર 
આપ્યો. 


ખિસકોલી ની માં પાંજરા પર કૂદી. પાંજરા ના સળિયા ની વચ્ચે થી 
માં અને બચ્ચું ખુશી-ખુશી એક-બીજા ને વળગી રહ્યા. 


ખિસકોલી ની માં એ પ્રેમ થી થોડા અવાજો કર્યા, અને બચ્ચા એ 
રોતા-રોતા જવાબ આપ્યો. 


થોડીવાર માં બચ્ચા એ રોવાનું બંધ કર્યું. એ સૂઈ ગયું હતું. 


પણ ખિસકોલી ની માં ધ્યાન થી એના બચ્ચા ને જોતી રહી. થોડા- 
થોડા સમયે એ અવાજ કરતી, જાણે એના બચ્ચા ને કહી રહી હોય કે 
એ સુરક્ષિત છે. કલાકો વીતી ગયા .રવિ સૂઈ ન શક્યો. એ બંને 
ખિસકોલી ને જોતો રહ્યો. રવિ સવાર સુધી જાગતો રહ્યો. 


રવિ જયારે ઉઠયો તો ખિસકોલી ની 
માં એ જોરથી અવાજ કર્યો જાણે એ 
એના બચ્ચા ને જગાડતી હોય. એ 
પછી એ ખુલ્લી બારી માં થી બહાર 
ભાગી ગઈ. 


ખિસકોલી નું બચ્ચું જયારે જાગ્યું તો 
એણે જોયું કે એની માં જઈ ચુકી 

હતી. એ જોર-જોરથી રડવા લાગ્યું, 
અને એની માં ને બોલાવવા લાગ્યું. 


રવિ ને ખિસકોલી ના બચ્ચા પર બહુ દયા 
આવી. હવે એને લાગ્યું કે બચ્ચા ને એની 
મોં થી અલગ કરીને એણે સારું નથી કર્યું. 
એણે વિચાર્યું કે એવું કરીને એણે એ બંને 
ને બહુ દુઃખી કર્યા હતા. 


એણે ખિસકોલી ના બચ્યા ને પાંજરા માં 
થી બહાર કાઢ્યું અને કેરી ના ઝાડ તરફ 
દોડયો. 


એ ઝાડ પર ચઢ્યો અને સાવધાની થી 
ખિસકોલી ના બચ્ચા ને ઝાડ ની એક 
ડાળી પર રાખી દીધું. 


એ ફરી નીચે ઉતર્યો અને થોડી દૂર જઈને 
ઉભો રહ્યો. 


તુરંત ખિસકોલી ની માં આવી. રવિ એ 
એને ઝાડ પર ચઢતા જોઈ. 


એણે માં અને બચ્ચા ને એક સાથે જોયા. 
બંને એ એક-બીજા ને બોલાવ્યા અને 
એક-બીજા ને ગળે લગાવ્યા અને ચુંબન 
કર્યા. 


રવિ એ ખિસકોલી ની મોં અને બચ્ચા 
વચ્ચે અથાગ પ્રેમ જોયો. બંને ખિસકોલી 
ને સાથે જોઈને રવિ ને ખુશી થઈ. એ 
ખુશ હતો કે એણે બચ્ચા ને એની મોં ને 
પરત કર્યું હતું. 


સમાપ્ત 


